CAN I’R &HEILFFORDD: 


UN O DESTYNAU EISTEDDFOD FREINIOL RHUDDLAN 
YR HON A FARNWYD YN DEILWNG o’r AIL WORR. 



Tón—“ Llwyn Onn.” 



Elij'w Brophwyd a ddywedodd er’s oesoedd yn ól, 
Y deuai oes ddedwydd ar fynydd a dôl; 

“ Y codid y pantiau, doe’r bryniau hyd lawr, 

“ Gwyr-geimion yn union a gwiwlon eu gwawr.” 
Mewn ystyr dymhorol, a gweddol mewn gwir, 

Ei eiriau gyflawnwyd, fe drefnwyd ein tir, 

A’r heiyrn yn rholiau ar wadnau o goed, 

O Lundain i Gybi yn rhesi fe’u rhoed. 

À’r Mlunan-symmudydd yn gelfydd a wnaed, 

I brysur ymdeithiaw, heb ddwyìaw na thraed, 
Trwy golydd mynyddau, a bryniau mewn bri, 

Yn wastad a hygyrch uwch llennyrch y lli; 
Cerbydau sy’n trafod ; trefn hynod o ddoeth ; 
Peiriannau wrth ferwi, sy’n ])oeri dwfr poeth; 

\Yrth gychwyn, chwibanu a mygu a wnant, 

A phan ddel yr adeg, ar redeg yr ânt, 

* tíOComotJTŵ. 





2 


Mae peiriant y ffwrnes a’r gyfres ar ôl, 

Fel haid o fytheiaid i’w gweled ar ddôl; 
Cerbydau wrth dennyn sy’n genglyn gan hon, 
Pa gadwyn paderau neu greiriau mor gion ? 

Y defaid', a’r gwartheg, ar redeg yr ânt; ^ 
Moch tewion i’r Saeson, yn gyson hwy gant; 
Eidionau rnawr duon o Fôn ynddynt iydd, 
Am Sussex, i’r Saeson, yn dewion, hoh dydd. 


Pont liardd y Britannia yw’r hena’ sy’n hod, 
Ystwffwl fawr Stephen, gwr glân a gae’r glod, 

Am d ìyfais ardderchog, odidog dros hen, 

Mor hárddwych a pharlwr, rhwng llifddwr a N en ; 
Mae’r Gwyddelyn Llundain, yn llawen wrth sôn 
Fel daethai drwy grombil rhyw forfil o Fôn, 

Mor esmwyth mewn basged, heb gerdded un cam— 
“ Britannia for ecer, faith, here I. am. 




Y peiriant herwedig a’i sefnig fawr swn, 

Wrth basio poh huarth, yn eyfarth bydd cwn ; 
líên ŵr o Benmaehno, ’nymdeithio wrth ffon, 
Feddyliodd wrth Aber mai gwiber oedd hon ; 

O’i chlywed hi’n piffio a ffrio mor ffraeth, 
Dywedyd ei bader mewn pryder a wnaeth, ^ 

A thros Fwlch-y-ddaufaen, ae’n ol meddan nhw, 
Bhag ofn y piff arall, pwp arall, pwp pw. 


Wrth deithio drwy’r dolydd a’r maesydd mor chwyn 

Y gwartheg a redant, a chodant eu cyrn ; 

Y meirch fydd yn prangcio, am luchio r bol-löí; 
A’r gwyddau tan gleber, yn cleger eu clol; 

O fol y symmudvdd—llamhidydd llym hwn, 

Ceir gweled yn pasio, y cryno fyd crwn; . . 

A phrin fydd yr anadl, mo’r drwyadl mat n tioi, 
Bydd gwartheg i’w gweled mor lìeied a hoi. 





V. 


s 

Yn lle rhyw hên grogen anniben, oedd gýht, 

Mewn c.yfres cawn fyned mor gynted a’r gwynt; 
’ín t o! gadael Caergyhi ar Dclydd lau hrydnhawn, 
Gwel’d Llundain Ddydd Gwener yn gynar a gawn 
Cawn wneuthur ein marchnad a gweled Sani Paul ,■ 
Ac erbyn nos Sadwrn dychwelwn yn ôl, 

A gadael pob miri yn Mary-le-bôn,^ 

Cawn fwytta ein swpper, mewn mwynder yn Môn. 

Rhyw ddyfais ryh'ddol yw’r Gwefrol waith gwych, 

Y weifren sy’n wastad a’i rhediad mewn rhych; 

Fel hylif y daran, neu’r fellten hi â, 

Ac adrodd yn gelfydd hob newydd a wna, 

Am leidr neu fwrddrwr, rneẃn ífwndwr a ífodd, 

A’i bysedd w r rth symmud, a ddyfyd pa fodd; 

A Gweno gaiíf genad, i siarad a Öiôn, 

Pan fyddo fe’n Llundain, a liithau’n Sîr Fôn, 

Daw’r byd yn gymdeithas iawn addas cyn hir, 

I siarad a’u gilydd, yn gelfydd rnewn gwir; 

Tan waelod y moroedd—teuluoedd ynghyd, 

A’r weifren yn bendant gohebant o hyd ; 

Ar weifren ben boreu fe íaáia’n Nghaerludd 
Bob newydd o Baris ; mof felus a fydd 
Gan landeg rianod gael grfybod w r rth rôl, 

Pa fath ar wdsg newydd fydd beunydd mewn ball, 

Americ a’i mawredd o’r diwedd a wna, 

Ei Rheilffordd yn fuan dros dir Panama ; 

Holl Eicrop wen gynes, y gyfres a’i thân, 

Aiff dros ei Chyfandir mor brysur a brân : 

Ti wy fro yr Alcoran, Hindostan, bydd dul 

Y mwg o’i ffummerau wTth gaerau’r Mogul; 

O L'hema trwy Asia, daw gydâ’r êl-wê, 

î wragedd glân Gwynedd ddigonedd o Dê 







4 


’îrwy gras-dír Arabia cyfeîria cyn hir, 

A thaenir ífordd haiarn vn gadarn mewn gwir; 
O Cairo i Siwes ceir hanes boh dydd ; 

Trwy ganol gwíad Gosen yn fuan hi fydd; 

Ar rediad trwy’r India o lanau y môr, 

Hi gyrhaedd yn fuan Multao a La-Hôr, 

I ’mofyn sidanau, ^pherlau’r Punjab, 

Holl aur, a lioll arian y Dewan Malraj. 


Y Eheilffordd yn ddiau yw’r oreu fu ’rioed ; 

Y meirch a’r marchogion yn rhyddion fe’u rhoed ; 
Ehyddheir pob creadur mae’r ’sgrythyr yn dweyd ; 
Daw hyny ’n o fuan, mae rhan wedi wneyd; 

Bydd etto heiriannau ryw ddyddiau a ddaw, 

1 weithio ’n brysurach a llyfnach na llaw. 

Boed llwyddiant i’r Eheilffordd, sy’ hyffordd i’r daith, 
Â’r Hunan-symmudydd sy’ gelfydd ei gwaith. 


, 


Plennydd y Planiau. 
Eobert Eoberts, (Maccwy Môn). 



A. W, MAîtTIN, ATtGItAPHTfDB, BANGOR. 




